| PA LR MAE TARDDIAD 'AFON ANGEU? 


Rhai o'r Penillion diweddaf a Gyfansoddodd yr Awdwr, 


Mae dyfroedd “Afon Angau” 
Yn dechreu ymgrynhoi, - 
Pan gollir perthynasau 
A ffrindiau oll yn ffoi; 
A thonau o afiechyd 
Sy'n gwneyd ei llif ddidrai, 
A olchant dan sylfeini 
Fy egwan dŷ o glai. 


Dyferion dyfroedd Mara 

A chwys a dagrau'r daith, 
Yw'r afon ddofn ruadwy— 

Arswydais lawer gwaith; 
'Rol imi gael maddeuant, 

Nid chwerw yw marw i mi, 
Ond porth i orfoleddu, 

Mae mhen uwchlaw ei li. 


Ar ddanedd yr Iorddonen 
Mi ganaf ddifyr gerdd, 
Er myn'd â mhabell briddlyd 
O dan yr ywen werdd; 
Er dued yw'r agendor 
Lle rhed y dyfroedd hyn, 
Goleudy Pen Calfaria 
Ddysgleiria ar y glyn. y 
O. GETHIN JONES. .^ 





